* 



- HUNGRADIR 
HVITABIRNIR 
\ HEIMS6KN 

GR/ENLAND14 


FOSTUDAGUR 16. FEBRUAR 2018 


•Stofnad 1913 • 40. tolublad • 106. argangur • 



BEST 

KUEDDU 

KONURNAR 

TiSKA 32 SfDUR 


FJARFESTIR \ 
SJALFUM SER 
OG HEILSUNNI 

FRIDRIK KARLSSON 12 



Hvatti til 

breytts 

verklags 


Vltahringiirinn rofimi 

• Starfshopur um malefni kjararads leggur til ad kjararad verdi lagt af • SA og 
ASI sammaelast um ad had se skref i retta att • ASI vill leidretta launahaekkanir 


• Bankastjori 
gagnryndi verklag 



Birna Einars- 
dottir, ^ banka¬ 
stjori Islands- 
banka, segir i 
samtali vid Morg- 
unbladid i dag ad 
hfin hafi gert at- 
hugasemdir vid 
ad adeins hafi 
stadid til ad boda 
fimm karla i vid- 
tal i tengslum vid 
radningu nys forstjora Borgunar. 
Hun hafi hvatt stjorn felagsins til 
hess ad raeda vid fleiri einstaklinga 
har sem hun hefdi haft vitneskju um 
ad oflugar konur hefdu sott um starf- 
id einnig. Birna hafnar ]ovi ad afskipti 
sin af ferlinu hafi verid oedlileg. 

Pa hafnar Birna Jdvi ad sfi akvord- 
un ad endurnyja ekki umbod Erlend- 
ar Magnfissonar, stjornarformanns 
Borgunar, a adalfundi sem haldinn 
verdur um midjan mars, tengist fyrr- 
nefndu radningarferli. 

Hun bendir a ad Erlendur hafi 
tekid hatt i heirri vinnu ad breyta 
verklagi og vinnubrogdum sem Fjar- 
malaeftirlitid hafi gagnrynt i tveimur 
skyrslum. Nfi se hins vegar forstjor- 
inn farinn fra felaginu og heppilegt 
se fyrir Borgun ad fa nyja stjorn- 
armenn ad bordinu einnig. »18 


Salan baedi „olog- 
maet og saknaem" 

■ Haestirettur daemdi \ gaer Robert 
Wessman, Arna Hardarson og 
Magnus Jaroslav Magnusson til 
greidslu 640 milljona krona til 
Matthiasar H. Johannessen auk 
vaxta fyrir ad hlunnfara hann \ vid- 
skiptum tengdum Alvogen. 

Greidslan nemur a.m.k. 1,2 millj- 
ordum krona ad teknu tilliti til 
vaxta og drattarvaxta. Haestirettur 
sagdi hattsemi hremenninganna 
„oldgmaeta og saknaema“. »11 


Magnus Heimir Jonasson 

mhj@mbl.is 


„Ef vid horfum fram a veginn }Da mun 
J)essi tillaga studla ad framtidarsatt 
um kjor kjorinna fulltrua og a J)ess- 
um grunni stydjum vid J^etta mal. Pa 
erum vid buin ad rjufa J^ennan vita- 
hring ad laun kjorinna fulltrua seu 
launaleidandi i landinu,“ segir Hall- 
dor Benjamin Porbergsson, fram- 
kvaemdastjori SA, um }Da tillogu 
starfshops um malefni kjararads ad 


leggja radid af. Starfshopurinn legg¬ 
ur til ad laun Jringmanna verdi fram- 
vegis akvordud i logum um })ingfar- 
arkaup med fastri kronutoluupphaed 
midad vid tiltekid timamark. 

Gylfi Arnbjornsson, forseti Al- 
Jjydusambands Islands (ASI), segir 
]3ad mjog mikinn avinning ad horfid 
verdi fra })vi fyrirkomulagi ad kjara- 
rad urskurdi um laun. „Fra Jdvi ad 
kjararad vard til hefur })etta alltof oft 
leitt til svona agreinings })annig ad 
})essi leid um kjararad hefur ad okk- 


Tillogur starfshops 

» Horfid verdi fra |dvi ad ur- 
skurda i kjararadi eda hja sam- 
baerilegum urskurdaradila. 

» Laun liingmanna verdi 
akvordud i logum um |iingfar- 
arkaup med fastri kronutolu¬ 
upphaed. 


ar mati ekki virkad. Pad er full sam- 
stada um J)ad i starfshopnum ad faera 
})etta naer Jdvi sem er i nagrannalond- 
unum og gera had med reglubundn- 
ari haetti,“ segir Gylfi. 

ASI gerir hins vegar athugasemd- 
ir vid ad launahaekkanir kjararads fai 
ad standa samkvaemt starfshopnum 
og sendi fra ser tilkynningu har sem 
kallad er eftir hvi ad laun verdi laekk- 
ud. 


Launahaekkanir ekki fjarri... »2 



Morgunbla5i5/Kristinn Magnusson 


Eftir umhleypingasamt tfdarfar a hofudborgar- 
svaedinu ad undanfornu var stillt og bjart vedur \ 
borginni \ gaer. En vedrattan er sfbreytileg og 


matti sums stadar sja hoku liggja yfir a sama 
tuna og solin skein skaert. 

Spad er sudlaegri att \ dag med eljum en letta 


mun til a Nordur- og Austurlandi. Hiti verdur 
vida nalaegt frostmarki. A morgun ma buast vid 
Jiokkalegu vedri og ad frost verdi mill til mu stig. 


Aukin adsokn ad porrablotum vard 
til |)ess ad jiorramatur seldist vida upp 


Hraeddir og hjalparvana 1 snjonum 


■ Porramatur seldist upp hja Slat- 
urfelagi Sudurlands adur en {>orr- 
inn var uti. Hja Kjarnafaedi seldust 
upp siirsadir hriitspungar og blod- 
mor. Fyrirtaekin geta ekki audveld- 
lega baett ur hessu Jm grunnurinn 
er lagdur \ September tiegar mat- 
urinn er sodinn og lagdur \ sur. 
Stjornendur fyrirtaekjanna segja ad 
meiri matur fari a ])orrablot en ad¬ 
ur enda seu vinsaeldir gamalla mat- 
arhefda ad aukast. 

SS jok framleidslu sma a fiorra- 
mat um 5% fra fyrra ari, ad sogn 
Steinfidrs Skiilasonar forstjora, og 
byggdi had a soluhorfum. Svo for 
ad allt seldist. Sala a hefdbundnum 
horramat jokst hja Kjarnafaedi um 


rum 15%. „Pad 
er otriilegt 
hvad yngri kyn- 
slodin er farin 
ad taka vid ser. 
Auk hess ma 
finna vel fyrir 
aukningu a 
horrablotum a 
vegum lfirdtta- 
felaga og ann- 
arra. Ef ekki 
vaeri fyrir hessi blot hefdi madur 
haldid ad salan aetti frekar ad vera 
ad dvrna en vid fognum Jm ad sjalf- 
sogdu ad hrounin er \ hessa att,“ 
segir Olafur Mar Porisson, solu- og 
markadsstjori Kjarnafaedis. »6 



Pungar Sursadir 
hriitspungar renna lit. 


Edli simtala sem Neydarlinunni berast hefur adeins 
breyst med tilkomu fleiri ferdamanna her a landi hott 
})eim hafi ekki fjolgad i takt vid J)a. „I vetur hofum vid 
fengid fleiri simtol fra ferdamonnum sem eru fastir i 
snjo. Velflestir hafa ekki einu sinni stigid fit fir bilnum og 
leitad ad skoflu adur en heir hringja. Peir vilja bara fa 
hjalp. Vid faum lika simtol fra hraeddum ferdamonnum 
sem vilja ekki keyra meira. Pad verdur kannski allt i einu 
blint og heir verda bara hraeddir,“ segir Tomas Gislason, 
adstodarframkvaemdastj ori N eydarlinunnar. 

Neydarlinan, 112, tekur a moti um 200.000 simtolum a 
ari og 150.000 heirra verda ad fitkalli af einhverju tagi. 

Ad medaltali er hringt um 600 sinnum a dag i Neydarlin- 
una en sidasta laugardag var vonskuvedur og ha urdu 
simtolin 1.200 og um 1.000 a sunnudeginum. Um 70% 
allra hringinga i 112 koma fir farsimum. Tomas segir had 
audvelda margt vardandi stadsetningu og med fitbreidslu 
4G-gagnasambands um landid verdi had enn audveldara. 



m *k 


Morgunblabifl/Hari 

A ferdinni Fleiri ferdamenn hringja mi \ 112 vegna Jiess 
ad heir eru fastir \ snjo eda hraeddir vid ad keyra. 

Pa geri AML-bfinadur, sem er nfi ordid fyrir hendi i 
Android-simum, had ad verkum ad nakvaem stadsetning 
innhringjandans sest a skjam Neydarlinunnar. »6 















